AYAN 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Hunyo 26, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Ilitaw sina Kasamang Prudencio 
Calubid at kanyang mga kasama 


Ang espesyal na isyung ito ay 
inilalabas ng Ang Bayan para guni- 
tain ang walang habas na pagdu- 
kot ng mga armadong pasista kina 
Prudencio “Ka Dindo” Calubid at 
kanyang mga kasamahan apat na 
taon na ang nakalilipas ngayong 
Hunyo 26. 

Nananatiling malaking panana- 
gutan ng papet na reaksyunaryong 
estado at hukbo nito ang pagdukot 
at pagtortyur kina Ka Dindo. Hang- 
ga't hindi nakakamit ang kataru- 
ngan sa kaso nila at sa marami 
pang katulad na kaso, patuloy 
itong sisingilin ng Partido Komunis- 
ta ng Pilipinas, buong rebolusyona- 
ryong kilusan at sambayanang Pili- 
pino. 

Pinararangalan ng PKP at bu- 
ong rebolusyonaryong kilusan ang 
katapatan at dedikasyon sa rebolu- 
syonaryong kilusan nina Ka Dindo 
at mga kasama niya, ang kanilang 
katatagan sa kabila ng matinding 
pagpapahirap sa kanila ng mga pa- 
sistang militar at katapangan sa 
harap ng banta ng kamatayan. 


kikibaka ni Kasamang Prudencio Calubid, isa sa mga kagawad ng 


Ka ng napakaraming rebolusyonaryo, huwaran ang buhay at pa- 


Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at pinuno ng Ba- 
gong Hukbong Bayan. Nakilala siya ng mga kasama at mamamayang wa- 
lang pag-iimbot at buong sigasig niyang pinaglingkuran sa iba't ibang 
lugar at saklaw ng kanyang rebolusyonaryong pagkilos sa iba't ibang pa- 
nahon bilang Ka Elliot, Ka Baki, Ka Papong, Ka Alex, Ka Rito at Ka Din- 


do. 

Ginugol niya ang kanyang pa- 
nahon at buhay sa rebolusyon. 
Animnapu't anim na taong gulang 
siya nang sila'y dukutin ng mga 
ahenteng militar. Maliban sa isang 
nakatakas, hindi pa sila natatagpu- 
an hanggang ngayon. 

Bandang alas-8 ng gabi noong 
Hunyo 26, 2006 nang si Prudencio 
Calubid at ang mga kasama niya ay 
harangin at dukutin ng mga pasis- 
tang militar sa Quirino Highway, sa 
bandang Sipocot, Camarines Sur. 
Kasama niya ang kanyang asawa na 
si Celina “Ka Jo” Palma, ang isa pa 
nilang kamag-anak na si Gloria So- 
co, at ang kanyang mga kasamahan 
sa gawain na sina Ariel “Ka Adz” 
Beloy at Antonio “Ka Goyong” Lac- 


no. Limang sasakyan ang sumunod, 
humarang at umipit sa kanila. 

Tinutukan ng mga baril, pina- 
putukan at pilit pinababa sa sasak- 
yan sina Ka Dindo. Pinaghiwa-hi- 
walay sila at pinosasan. Piniringan 
sila, ginapos ang kanilang mga paa 
at isinakay sa mga nakaharang na 
sasakyan. Tinabunan sila ng lona 
habang lulan ng sasakyan. Sa sa- 
sakyan pa lamang ay sinimulan na 
silang pahirapan. Magkasama sina 
Ka Dindo at Ka Goyong sa isang sa- 
sakyan habang ang tatlo pa ay is- 
inakay sa iba. 

Iyon na ang huling pagkikita 
nilang mag-asawa. 

Aktibong kasapi ng Partido si 
Celine “Ka Jo” Palma, asawa ni Ka 


Dindo, nang sila ay dukutin. Ikina- 
sal sila noong Marso 1985 sa ilalim 
ng bandila ng Partido sa isang lara- 
ngang gerilya sa Central Negros. 
Noong panahong iyon, si Ka Jo ay 
isa sa mga namumunong kadre ng 
Kawanihang Pangkomunikasyon ng 
Panrehiyong Komite ng Partido sa 
Negros. Tuluy-tuloy ang kanyang 
pagkilos, liban sa mga panahong 
pansamantala siyang naglaan ng 
ilang panahon sa pagluluwal at 
pag-aalaga ng kanilang mga anak. 

Si Antonio “Ka Goyong” Lacno 
naman ay istap sa isang yunit na 
pinangangasiwaan ni Ka Dindo mu- 
la noong ikalawang hati ng taong 
2003. Bago ito, naging mandirigma 
siya ng Front 19 sa Northeast Min- 
danao Region. Isa siya sa pinaka- 
batang mandirigma noon ng panre- 
hiyong yunit panlaban ng NEMR. 
Maliit siyang tao, pero malakas at 
matapang. Wala siyang pili sa tra- 
baho, matapang at walang pag- 
aalinlangang tumatanggap at gu- 
magampan ng kahit mapanganib 
na mga gawain. 

Si Ariel “Ka Daz” Belo ay akti- 
bista sa Davao City bago sumanib 


ABAN 


Espesyal na Isyu Hunyo 26, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan 
ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


sa isang yunit ng BHB sa Southern 
Mindanao Region. Isang kasanayan 
niya ang gawaing pangkultura, ka- 
bilang ang paglikha at pagdidirihe 
ng mga rebolusyonaryong dula. 
Nailipat siya sa isang yunit na 
pinangangasiwaan ni Ka Dindo no- 
ong 2004. Nang siya'y dukutin ka- 
sama nina Ka Dindo, ipinagbubun- 
tis ng kanyang asawa ang panga- 
nay nilang anak. 

Si Gloria Soco ay pamangkin ni 
Ka Dindo at nagkataon lamang na 
sumabay sa byahe nang sila ay du- 
kutin. 

Sa loob ng dalawang araw, ang 
lahat ng mga dinukot ay dumanas 
ng matinding tortyur sa safehouse 
ng militar. Narinig nila ang pagtor- 
tyur sa isa't isa. Pero sa halip na 
tumiklop, walang takot nilang nila- 
banan ang mga pagpapahirap sa 
kanila. 

Sa kabila ng matinding pagpa- 
pahirap ng mga pasista kina Ka 
Dindo, nanatili siyang matatag at 
patuloy na nagpapataas sa moral 
ng kanyang mga kasamahan na pi- 
nahihirapan din. “Wala kayong ma- 
kukuha sa akin. Patayin n'yo na 
lang ako!” ang narinig ni Ka Go- 
yong na matapang na sagot ni Ka 
Dindo habang tinotortyur at pilit 
siyang pinasasalita. Narinig din ni 
Ka Goyong ang pagpopropaganda 
ni Ka Dindo sa mga pasistang mili- 
tar. Nang magkasiwang ang piring 
ni Ka Goyong, nakita niyang ang 
mga pasistang may hawak sa kani- 
la ay may talukbong sa kanilang 
mga mukha. 

Sa kalaliman ng gabi makaraan 
ang dalawang araw ng pagtotoryur 
sa kanila, magkakasamang isinakay 
sina Ka Dindo sa iisang sasakyan. 
Habang nasa sasakyan sila, may 
nasalat si Ka Goyong na malamig 
na bangkay sa tabi niya. Naulini- 
gan din niya ang mga sinasabi ng 
mga dumukot sa kanila: "Iligpit na 
ang mga iyan." Tinabig-tabig ng 
paa ni Ka Dindo ang paa ni Ka Go- 
yong na wari'y may nais na ipahi- 


watig. Nakuha ni Ka Goyong na se- 
nyal ito ni Ka Dindo na sikapin ni- 
lang makatakas sa anumang para- 
an. Dahan-dahang kinapa ni Ka Go- 
yong ang tali ng kanyang mga paa 
at nagtagumpay siya na maluwa- 
gan ito, bagamat hindi muna niya 
tuluyang tinanggal. 

Napansin nilang pumasok ang 
sasakyan sa isang malubak at maba- 
tong daan. Ibinaba at inilakad sina 
Ka Dindo hanggang sa gilid ng daan 
at pinahilera roon. Nakapiring si- 
lang lahat, pero malinaw sa kanila 
na kaya sila dinala roon ay para 
mailayo sa mga tao at para doon na 
patayin. Nahinuha nilang nasa bi- 
ngit sila ng isang mataas at matarik 
na lugar dahil mayroon silang nari- 
rinig na lagaslas ng tubig sa ban- 
dang ibaba ng kanilang tinatayuan. 

Narinig ni Ka Goyong ang mala- 
kas na sigaw ni Ka Dindo na “Mabu- 
hay ang rebolusyon! Isulong ang re- 
bolusyon!” na sinundan ng malakas 
na ungol ni Ka Dindo at pagsigaw 
ng “Balisong!” Sa pagkakataong ito, 
hinatak ni Ka Goyong ang tali sa ka- 
nyang paa na hawak sa isang dulo 
ng kanyang bantay. Binalya niya 
ang bantay kaya nadapa ito. Mabi- 
lisang inalis ni Ka Goyong ang ka- 
nyang piring at agad tumalon at 
nagpalusong sa direksyon ng nariri- 
nig niyang lagaslas ng tubig. Naka- 
ladkad niya ang bantay niya. Nahu- 
log ito sa bangin at sumabit sa pu- 
no, kaya naabala pa ang mga kasa- 
ma niya sa pagsaklolo sa kanya. Pi- 
naulanan si Ka Goyong ng bala at si- 
nikap habulin pero hindi siya naa- 
butan dahil mabilis siyang nagpa- 
gulong-gulong paibaba at natakpan 
ng dilim at sukal. Naalis niya ang 
posas sa isang kamay at ang gapos 
sa paa, nagtatakbo, nagtago at lu- 
mayo nang umalis na ang mga sa- 
sakyan. 

Dalawang araw din siyang wa- 
lang kain na naglakad patawid sa 
gubat nang patagu-tago, naglala- 
ngoy sa mga sapa at ilog hanggang 
sa makakita ng lalabasan. Kumuha 


ANG BAYAN Hunyo 26, 2010 


siya ng pamalit na damit sa isang nadaanang kubong 
walang tao. Nakarating siya sa bandang Laguna na, 
pasalising sumakay sa likuran ng isang bus patungong 
Maynila at nagtago sa pinaglalagyan ng mga karga- 
mento. Pagdating sa Maynila, umugnay muna siya sa 
mga kamag-anak at gumawa ng paraang makakontak 
sa mga kasama. Nang makaugnay uli siya sa mga ka- 
sama, nanginginig na inilahad niya nang buong dita- 


Paglalatag ng Partido, hukbong bayan 
at rebolusyonaryong baseng masa 
sa Samar 


| Kaban sa San Andres, Villareal, Samar si Prudencio Calubid. Mataas na 
panggitnang magsasaka ang kanyang pamilya kaya napaglaanan nang 
kaunti ang kanyang pag-aaral sa kapitolyo ng Samar at Leyte. Naghay- 
skul niya sa Samar Trade School sa Catbalogan at sa Leyte Trade School 
sa Tacloban City. Nagsimula siyang mag-aral ng kursong Political Science 
sa Samar College sa Catbalogan. Ipinagpatuloy niya ito sa Leyte Colleges 
sa Tacloban, at nang makatapos sa kolehiyo ay nagsimulang kumuha ro- 


on ng abugasya. 

Sarisaring karanasan ang dinaa- 
nan niya sa pagtatrabaho: ilang ta- 
on siyang nagsaka sa bukid ng pa- 
milya mula pa sa pagkabata at sa 
mga taong di siya nag-aral, naging 
sales representative ng isang kum- 
panya ng mga appliance at kolektor 
ng mga utang sa isang kumpanya 
sa pinansya. 

Taong 1965-66 pa nang una si- 
yang mamulat sa rebolusyonaryong 
kilusan. Nagtatrabaho siya noon sa 
Kamaynilaan bilang kolektor. Sa 
panahong ito ay naging matalik na 
kaibigan niya si Ka Oscar, isang ka- 
trabaho niya sa kumpanya na orga- 
nisador din pala ng noo'y umuus- 
bong pa lamang na pambansa-de- 
mokratikong kilusan. Madalas si- 
lang nagtatalakayan sa mga isyung 
pampulitika at panlipunan. 

Dati nang malakas ang simpa- 
tya at pagnanais ni Ka Dindo na 
makatulong sa mga naghihirap at 
inaapi. Nakita niya ang pangangai- 
langan ng rebolusyon sa mga tala- 
kayan nila ni Ka Oscar. Lubos niya 
itong naramdaman batay sa nasak- 
sihan niyang mahirap at miserab- 


ANG BAYAN Hunyo 26, 2010 


leng buhay ng kanyang mga ka- 
mag-anak, kababayan at mga naka- 
salamuha at naging kaibigang mga 
manggagawa sa pabrika at maralita 
ng lunsod sa kalapit ng tinirahan 
niyang erya ng mga iskwater sa 
Maynila. Naging determinado si- 
yang magrebolusyon upang maka- 
tulong sa pag-aahon ng mamama- 
yan mula sa pagkaatrasado, pagka- 
alipin, pagkamaralita at pagkaapi. 

Dahil naglalatag pa lamang ang 
rebolusyon sa pambansang saklaw 


lye ang mga nangyari sa kanya at kanilang grupo. 
Dinala siya ng mga kasama sa abugado na nagdo- 
kumento ng kanyang salaysay. Kaagad inilantad ng 
Partido at ng National Democratic Front of the Philip- 
pines (NDFP) peace negotiating panel ang pangyayari 
at iginiit sa reaksyunaryong gubyerno na ilitaw si Ka 
Dindo, isang konsultant ng NDFP sa usapang pangka- 
payapaan, at mga kasamahan niyang dinukot. 


sa panahong iyon, pinayuhan ni Ka 
Oscar si Ka Dindo na umuwi muna 
sa prubinsya, magpatuloy sa kole- 
hiyo, maging aktibo sa kilusang es- 
tudyante, at magpasibol at mag- 
paunlad doon ng rebolusyonaryong 
kilusan. Madaling sumang-ayon si 
Ka Dindo sa mungkahi at di nagta- 
gal ay ipinatupad niya ito. 

Animo'y matatag na binhing 
itinanim at mabilis na yumabong si 
Ka Dindo sa Eastern Visayas. Noong 
1971, itinuloy niya ang kanyang 
kursong pangkolehiyo sa Leyte Col- 
leges at pagkatapos nito ay tumu- 
loy sa pag-aaral ng abogasya para 
lamang makapag-organisa sa mga 
kapwa estudyante at sa mamama- 
yan doon. Kababalik pa lamang ni- 
ya sa kolehiyo ay naging aktibo si- 
ya bilang lider-estudyante. Inorga- 
nisa nila ang mga estudyante at 
mga kaibigang guro, maging sa 
hayskul ng paaralan. 

Lumahok siya sa maraming po- 
rum, kampanya at pagkilos sa loob 
at labas ng paaralan, kabilang ang 
pagpukaw, pag-oorganisa at pag- 
papakilos sa mga estudyante, mga 
manininda sa palengke, at mga 
drayber ng dyipni at traysikel. 

Nakipag-ugnayan din siya sa 
mga panggitnang pwersa tulad 
ng mga upisyal at myembro ng 
Rotary Club at Knights of Co- 
lumbus, at mga lokal na nego- 
syante sa Tacloban, na nahikayat 
na sumama sa mga pakikibaka ng 
mamamayan laban sa napakataas 
na buwis at singil sa kuryente. Pi- 
namunuan nina Ka Dindo ang kau- 
na-unang malaking rali ng mama- 
mayan sa syudad. Dalawang taon 


3 


ding naging komentarista si Ka 
Dindo sa isang istasyon ng radyo sa 
Tacloban, kung saan mga makaba- 
yan, maka-mamamayan at progresi- 
bong ideya at pagsusuri ang mga 
ipinapahayag niya. 

Kasama ang iba pang mauunlad 
na mga aktibistang estudyante sa 
kolehiyo, itinatag nina Ka Dindo 
ang Samahang Demokratiko ng Ka- 
bataan (SDK) sa eskwelahan. Di 
nagtagal ay nahalal siyang tagapa- 
ngulo ng konseho ng SDK sa syudad 
at kagawad ng konseho nito sa re- 
hiyon. Sa gitna ng mga pampuliti- 
kang pagkilos, nagdaos sila ng mga 
pag-aaral at talakayan sa Manindi- 
gan para sa Pambansang Demokra- 
sya at sa Lipunan at Rebolusyong 
Pilipino. 

Kasama ang dalawa pang akti- 
bistang estudyante, nirekluta siya 
sa Partido noong 1971 matapos 
ang pag-aaral sa tinatawag pa no- 
ong Kurso Primarya ng Partido. 
Binuo sila bilang sangay ng Par- 
tido na itinalaga sa lugar ni Ka 
Dindo. Si Ka Dindo ang na- 
ging kalihim ng yunit. 
Kaagad na tumuloy si- 
la sa bayan nina Ka 
Dindo kung saan sila 
nagsimulang kumilos. 
Inasikaso nila 
pag-oorganisa ng mga 4h 
magsasaka sa kanilang 
baryo at mga karatig na & 
pook. Nabigyan ng 
perspektiba ang yunit nina 
Ka Dindo na sa hinaharap 
ay mas mahusay na mailipat 
nila ang diin ng pag-oorga- 
nisa sa mas interyor na mga bayan 
sa hangganan ng Samar at Eastern 
Samar kung saan binabalak nilang 
itayo ang kauna-unahang sonang 
gerilya sa isla. 

Pero naputol ang ugnay nila sa 
kadreng nangangasiwa sa kanila 
nang madakip ito noong isuspinde 
ni Marcos ang writ of habeas cor- 
pus. Nagpatuloy sina Ka Dindo sa 
pag-oorganisa sa kanilang lugar at 


4 


pagtutuon ng pangkalahatang di- 
reksyon patungo sa mga mas inte- 
ryor na bahagi ng lugar. Sa pana- 
hong ito, umabot na sa walong ba- 
ryo ang saklaw ng sonang gerilya 
nila sa mga bayan ng Villareal, Sta. 
Rita at Talalora. Sa anim na ba- 
ryong saklaw nito, nakapagtayo ng 
mga lokal na demokratikong gu- 
byernong bayan sa ilalim ng mga 
komiteng pang-organisa sa baryo. 
Makalipas ang ilang buwan, 
makaraang ipataw ng pasistang 
diktadurang Marcos ang batas mili- 
tar nooong Setyembre 1972, lalong 
bumilis ang pagsaklaw ng pamban- 
sa-demokratikong kilusan at orga- 
nisasyon ng Partido sa lugar. Na- 
dagdagan nang malaki ang mga bu- 
ong-panahong pwersa nila mula sa 
mga aktibistang estudyante mula 
sa mga eskwelahan sa sentrong ba- 
yan at kalapit na syudad. Sa pa- 
mamagitan ng mas malaking 
AA pwersang pang-organisa, 
Tm 2f naabot nila ang ilang baryo 
papasok na sa interyor. 
Ang pagdami ng 
pwersa ang nagtulak 
it sa kanilang buuin na 
\ ang isang armadong 
yunit ng BHB. Inum- 
pisahan nila ang pa- 
ngangalap ng mga 
armas mula sa mga 
alyado, masa, kaibi- 
gan at mga kamag- 
Mi anak. Noong huling 
kwarto ng 1972, 
AN may natipon 
na silang 15 
kataong han- 
dang bumuo ng isang pinalaking 
iskwad ng hukbong bayan at naka- 
ipon na sila ng pitong riple, kabi- 
lang ang isang M2 karbin, dala- 
wang M1 karbin, isang patented 
(gawang pabrika) na shotgun at 
ilang desiba (gawang-bahay na 
shotgun) at limang maiigsing ar- 
mas. Dahil wala pa silang kontak sa 
nakatataas na organo ng Partido ay 
nag-insyatiba na silang ilunsad ang 


kauna-unahang pagsasanay-militar 
sa isla at itinayo ang kauna-unang 
yunit ng hukbong bayan at kauna- 
unahan ding sonang gerilya sa isla. 
Sa maingat na paraan, nagpalawak 
sila hanggang sa malalayong ba- 
ryo. Umabot sa 15 baryo ang naor- 
ganisa nila at ilan dito ay natayu- 
an na rin nila ng sangay ng Parti- 
do. 

Nang makatakas mula sa bi- 
langguan, nakaugnay at sumanib 
sa kanila si Jorge Cabardo, isang 
dating pinuno ng Komiteng Rehi- 
yon ng Silangang Kabisayaan 
(KRSK). Sinamahan at mahigpit ni- 
yang ginabayan ang yunit nina Ka 
Dindo. Itinuon nila ang pagtatayo 
ng base mula Villareal tungo sa 
mga mas interyor na bayan tungo 
sa mabundok at magubat na hang- 
ganan ng Samar at Eastern Samar, 
alinsunod sa dating perspektiba ng 
yunit. Umabot na sa 40 baryo ang 
kanilang nasaklaw. 

Noong 1973, itinayo nila ang 
unang larangang gerilya sa isla-- 
ang Prenteng Timog-Kanluran--sa 
ilalim ng ikalimang komiteng pan- 
distrito ng Partido na sumasaklaw 
sa katimugang bahagi ng Samar. 
Itinalagang kalihim ng komite si Ka 
Elliot, ang unang pangalan sa paki- 
kibaka ni Kasamang Prudencio Ca- 
lubid. Sa panahong ito ay ganap na 
kasapi na siya ng Partido. 

Noong 1974 ay nakikilusan na 
ng yunit nina Ka Dindo ang mara- 
mi-raming baryo sa mga bayan ng 
Villareal, Pinabacdao, Sta. Rita, 
Calbiga at Basey. Sa taong ito ay 
nailunsad sa kanyang pamumuno 
ang unang matagumpay na taktikal 
na opensiba laban sa mga tropa ng 
Philippine Constabulary Task Force 
Bulig sa Sityo Nabutasan, Baryo 
Gimbanga, Calbiga, Samar. Nalipol 
ang buong iskwad ng kaaway na 
nagpapatrolya at nasamsam ang 
kanilang mga gamit-militar. Ang 
pwersa ng BHB ay isang iskwad la- 
mang na may kasamang marami-ra- 
ming pwersa ng milisyang bayan. 


ANG BAYAN Hunyo 26, 2010 


Noong 1975 ay nahalal siyang 
kagawad ng Komite ng Partido sa 
Isla ng Samar, at kagawad din ng 
KRSK. Sa taon ding ito, nakapag- 
lunsad muli ang pinamumunuan ni- 
yang yunit ng isang matagumpay 
na ambus sa isang iskwad ng tropa 
ng kaaway na sakay ng siksbay na 
trak sa tabing haywey ng Pina- 
bacdao, Samar. 

Noong 1976, naging bahagi si 
Ka Dindo ng namumunong bag-as 
na nagpalawak at nagsulong ng 
pakikidigmang gerilya sa hila- 
gang-silangan ng Eastern Samar. 
Dito'y nakilala siya bilang Ka Baki. 
Nang hatiin ang isla ng Samar sa 
dalawang erya (Northern Area at 
Southern Area) at tinayuan ng 
operasyunal na kumand ng BHB 
ang mga ito, itinalaga siya bilang 
punong kumander ng Northern 
Area Operational Command (NA- 
0C). Nahalal din siya noon bilang 
kagawad ng Komiteng Tagapagpa- 
ganap ng KRSK. 

Simula noong 1977 hanggang 
1980, pinamunuan niya ang pagpa- 
pasigla ng mga taktikal na opensi- 
ba sa kabuuan ng Samar. Direkta si- 
yang kalahok sa pagsisimula ng 
mga matagumpay na taktikal na 
opensiba sa hilagang bahagi ng 
prubinsya ng Samar at pagbubukas 
din ng mga larangang gerilya sa 
Northern Samar. Tampok na noon 
sa buong bansa ang pagka- 
kamit ng BHB ng mara- 
ming tagumpay sa Samar 
sa pakikipaglaban 
sa mga pasistang 4 
pwersa ng kaaway. 

Sa panahong ito, 
naabot na ng mga re- 
bolusyonaryong pwer- #3 
sa sa isla ng Samar g4 
ang kakayahang mag- 
tayo ng pormasyong 
batalyon. Ipinanuka- 
la ni Ka Dindo ang 
pagbebreyktru nito. 
Ngunit sa tingin noon ng Komite 
Sentral ay dapat maihabol at matu- 


ANG BAYAN Hunyo 26, 2010 


lungan muna ang pagpapalakas ng 
hukbong bayan sa marami pang re- 
hiyon. Sa gayo'y pinatulong na mu- 
na ang organisasyon ng Partido at 
ng hukbong bayan sa Samar sa 
pagpapalakas ng pwersa ng BHB sa 
ibang bahagi ng Visayas. Noong 
maagang bahagi ng dekada 1980, 
nagpadala ang KRSK ng maraming 
kadre militar sa Leyte, Negros at 
Panay, at malaki ang kanilang nai- 
tulong sa pagbebreyktru ng mata- 
tagumpay na taktikal na opensiba 
sa mga lugar na iyon. 

Nahalal si Ka Dindo na kagawad 
ng Komite Sentral ng PKP noong 
ika-7 plenum nito noong 1978 at 
nakadalo sa ika-8 Plenum noong 
1980. Nang buuin ang Visayas 
Commission noong 1981 ay naging 
kagawad siya nito. Ngunit maaga 
itong nabuwag dahil sa pagkahuli 
ng ilang kagawad nito, at nalipat si 
Ka Dindo sa National Military Staff. 
Pero hindi ito nagtagal dahil nang 
muling mabuo ang Visayas Commis- 
sion noong huling bahagi ng 1983 
ay ibinalik siya roon. 

Mula 1983 hanggang 1985, 
nagtagal siya sa Western Visayas at 
patuloy na tumulong sa pagpapala- 
kas ng hukbong bayan at pagpapa- 
sigla ng mga taktikal na opensiba 
roon. Pinamunuan niya ang idinaos 
na panrehiyong kumperensyang 
militar ng Negros at ang pang-is- 


lubog sa masa. 


Nang ilun- 
sad ang Ika- 
ą lawang Daki- 
p lang Kilusang 
7 Pagwawasto ng Partido 
noong 1992 ay mahigpit na pi- 
nanghawakan at ipinatupad niya 


lang pagsasanay-militar sa Leyte 
noong 1984. Nagdaos din siya ng 
mga konsultasyon sa gawaing mili- 
tar sa Samar. Dahil sa pagkilos ni- 
ya sa saklaw kapwa ng Eastern at 
Western Visayas, nakilala siya bi- 
lang isa sa mga pangunahing na- 
mumunong kadreng militar sa Kabi- 
sayaan. 

Noong 1986 ay nailipat siya sa 
Komisyon sa Mindanao bilang ka- 
gawad ng Standing Committee ni- 
to. Nagtagal siya roon hanggang 
unang bahagi ng 2001. Sa loob ng 
mahabang panahon, tumutok siya 
sa pagtulong sa paglalatag at pag- 
papatatag ng mga larangang geri- 
lya sa Far South Mindanao Region. 
Direkta siyang sumama sa gawaing 
masa ng mga yunit gerilya roon at 
ipinakita niya sa halimbawa kung 
papaano binubuo ang mahigpit na 
ugnay ng hukbo sa masa at itinuro 
ang hakbang-hakbang na pag-oor- 
ganisa. Sumama rin siya sa ilang 
mga taktikal na opensiba upang 
matiyak ang tagumpay nito. May 
ilang panahon ding nangasiwa siya 
sa mga rehiyon sa Northeastern 
Mindanao at Southern Mindanao. 

Noong unang bahagi ng 1991, 
pinamunuan niya ang inilunsad na 
inter-rehiyunal na pagsasanay ng 
mga Pulang kumander sa Abanteng 
Kursong Pang-upisyal (AKO) sa bu- 
ong isla. 


À Pagwawasto at pagsulong 


Baart isa siya sa mga nagtaguyod ng adelantadong regularisa- 
syon at bertikalisasyon ng hukbong bayan noong dekada 1980, 
kahit sa panahong ito ay hindi niya lubusang binitiwan ang mga 
wastong prinsipyo at kalakhan ng mga wastong praktika, lalu- 
na ang masigasig na pagpapatupad ng gawaing masa at pag- 


ito, at mabilis at lubusang iwinak- 
si ang dating pinanghawakang mga 
maling konsepto at praktika. Kabi- 
lang siya sa mga nanguna sa pag- 
papalaganap ng mga aral at doku- 
mento sa pagwawasto. Hindi siya 
natinag kahit ilan sa mga nakasa- 


5 


ma niya sa pamunuan ng KRSK at 
Visayas Commission, tulad nina 
Arturo Tabara, ay ayaw tumang- 
gap ng pagwawasto at sa halip ay 
namuno sa pag-atake sa Partido. 

Kasama si Ka Dindo sa pagla- 
lagom ng rebolusyonaryong mga 
karanasan sa Mindanao noong 
1993 kung saan naipakita ang ka- 
tumpakan ng inilulunsad na kam- 
panyang pagtutuwid. 

Kasama siya sa inilunsad na 
kampanyang pang-edukasyon ng 
Partido, partikular sa Intermed- 
yang Kurso ng Partido at sa pani- 
mulang pag-aaral sa Abanteng 
Kurso ng Partido na idinaos sa 
Northern Mindanao, Far South 
Mindanao at sa pambansang an- 
tas. 

Hinirang siyang konsultant ng 
NDFP sa usapang pangkapayapa- 
an noong 1997. Naging bahagi 
siya ng Mindanao/National NDF 
Panel sa mga pakikipag-usap sa 
Moro Islamic Liberation Front no- 
ong 1998 hanggang 1999. Isa si- 
ya sa mga lumagda sa unang ka- 
sunduan para sa pagtutulungan 
sa pagitan ng NDFP at MILF no- 
ong July 1999 sa Camp Abubakar, 
Maguindanao. 

Noong huling bahagi ng 2001, 
isa si Ka Dindo sa mga kadreng iti- 
nalagang mamuno sa National Mi- 
litary Staff (NMS) ng Komite Sen- 
tral. Bilang bahagi ng pamunuan 
ng NMS, isa siya sa mga namuno 
sa ilang mga pambansa at inter- 
rehiyunal na kumperensyang mili- 
tar, mga pagsasanay militar at 
mga proyektong militar. Kabilang 
dito ang inter-rehiyunal na kum- 
perensya sa Luzon noong 2001, sa 
Mindanao noong 2002 at sa Visa- 
yas noong 2003. Masigasig na si- 
nubaybayan niya ang pagpapat- 
upad ng pambansang kampanyang 
militar ng BHB noong huling ba- 
hagi ng 2005 na umani ng mara- 
ming tagumpay para sa rebolu- 
syon at bumigo sa Oplan Bantay 
Laya ng kaaway. 


6 


Ulirang kasama 


S: lahat ng pinuntahan at nakasama niya, si Ka Dindo ay itinuring 
na huwarang proletaryong lider at kasama sa maraming aspeto. Ti- 


ningala siya ng maraming kadre, 
pwersa at masa. 

Nakita sa kanya ang mga kata- 
ngian ng isang tunay na komunis- 
ta. Palagian niyang isinapraktika 
sa araw-araw ang tatlong demok- 
rasya (sa pulitika, sa militar at sa 
kabuhayan). Malakas ang pagpa- 
pahalaga niya sa kapakanan ng 
iba kaysa sa sarili. Hindi siya nag- 
dadalawang-isip na ibigay ang 
anumang kaya niyang ibigay sa 
mga nangangailangan. Kung nagi- 
ging liberal man siya, ito ay sa in- 
teres ng iba at hindi kailanman 
para sa sarili. 

Palagi siyang nagsisikap na 
maging obhetibo at makataru- 
ngan. Malawak ang kanyang pana- 
naw at hindi niya hinahayaang 
maging sagka ang anumang perso- 
nal niyang interes. May isang na- 
tatanging pangyayari na hindi na- 
kalilimutan ng masa sa lugar na 
pinanggalingan ni Ka Dindo. Nag- 
simula ito nang mapatay ng isang 
kababaryong galing sa malaking 
pamilya ang kanyang nag-iisang 
kapatid na lalaki. Noong hindi pa 
siya mulat ay naringgan siyang 
gaganti sa nakapatay. Pero nang 
mamulat at kumilos na siya, siya 
mismo ang nanguna sa 
pakikipag-usap at paki- 
kipagkasundo sa pami- 
lya ng nakapatay. Mi- Ng 
nulat niya sila sa WA 
kalagayan ng lipu- Ñ 
nan at sa pangangai- 
langan ng rebolusyon. 
Dahil alam ng masa sa lu- 
gar ang nangyari sa nakaraan, 
ang ginawa ni Ka Dindo ay (71h 
nagpalakas ng pagrespeto at N | 
paghanga sa kanya ng masa | 
sa kanilang lugar. Ang pa- 
milyang pinatawad, minu- 
lat at hinimok niya sa re- 


kumander, mga rebolusyonaryong 


bolusyon ay pinanggalingan pa ng 
maraming rebolusyonaryong pwer- 
sa at naging malaking impluwen- 
sya at tulong sa pagpapalapad ng 
rebolusyonaryong kilusan sa lugar. 

Kahit matagal na nahiwalay sa 
kanya, maging ang tatlong anak 
nila ni Ka Jo ay may malaking 
paghanga, pagrespeto at pagma- 
mahal sa ama. Sa madalang na 
mga pagsasama nilang mag-anak, 
marami siyang ibinabahagi sa mga 
anak nila na mga rebolusyona- 
ryong ideya at mahusay na ugali. 
Matiyaga siyang magturo ng disip- 
lina sa kanyang mga anak, pero ni 
minsan ay hindi niya sila sinaktan 
o binitiwan ng hindi magandang 
salita. Sa malumanay na paraan, 
palagi niyang pinaaalala na dapat 
nilang ubusin ang pagkain sa pla- 
to dahil ang nakararaming bata at 
mamamayan ay kulang na kulang 
sa pagkain. Kahit sa impormal na 
paraan, matiyaga siyang magbigay 
sa kanila ng rebolusyonaryong 
edukasyon at magpaliwanag tung- 
kol sa mga problema ng lipunan at 
mga kinakailangang solusyon. Ibi- 
nahagi niya sa kanila ang nakikita 
, niyang malaking agwat sa pagi- 
"tan ng makapangyarihan at ma- 
yayaman sa bayan at malawak na 
masa ng naghihirap at inaaping 
mamamayan, at ang panga- 
ngailangang kumampi at 
lumaban sa panig ng ma- 
mamayan. 

Palagi niyang sinisi- 
kap na maipaliwanag 
sa simpleng paraan 
ang masasalimuot na 
usapin. Nang minsan ay 
nagtalo sila ng isa ni- 
yang anak sa dahilan 
kung bakit malaki ang 


ANG BAYAN Hunyo 26, 2010 


agwat sa kabuhayan ng mayaya- 
mang nakatira sa mga marangyang 
subdibisyon at kondominyum at ng 
mahihirap sa mga erya ng iskwater. 
Sa matiyagang pagpapaliwanag ni 
Ka Dindo, nakumbinsi rin ang anak 
na hindi ito dahil sa tamad ang 
mahihirap kundi dahil sa mga sakit 
ng bulok na makauring lipunan na 
nagbibigay-daan sa patuloy na 
pagsasamantala at pang-aapi ng 
mga makapangyarihan at mayaya- 
man sa umiiral na makauring lipu- 
nan. Ani Ka Dindo, hindi man niya 
abutin ang kalutasan ng mga sakit 
na ito sa kanyang buhay, ay nani- 
niwala siyang ipagpapatuloy ng ka- 
nyang mga anak at apo at marami 
pang iba ang tungkulin sa pagba- 
bago ng lipunan upang mapalaya 
ang mamamayan sa pagkaalipin, 
pagsasamantala, kahirapan at ka- 
apihan. 

Sa lahat ng napuntahan at na- 
kasama niya, kilala rin si Ka Dindo 
sa mahusay na pakikisalamuha at 
pagiging matulungin sa mga kasa- 
ma at masa. Palagi niyang ibinaba- 
hagi ang ugaling ito sa mga kasa- 
ma mula pa sa unang mga yunit na 
hinawakan niya sa Samar. Malaking 


tulong nito sa mahusay na relasyon 
ng namumuno at pinamumunuan, 
at ng hukbong bayan at masa. 
Kaalinsabay ay mahigpit din 
ang hawak niya sa disiplina ng Par- 
tido at hukbo at nasasalamin ito sa 
disiplinang bakal ng mga yunit ng 
hukbong bayan na hinawakan niya. 
Isa sa hindi nakalilimutan ng mga 
kasama ang pagrerekorida niya tu- 
wing alas-4 ng umaga sa lahat ng 
postehan at mga posibleng pasu- 
kan ng kaaway at pagtiyak niyang 
alerto ang mga kasama tuwing 
nagkakampo at siya ang itinatala- 
gang responsableng kadre militar. 
Kinikilala ng Partido ang mara- 
ming mahahalagang kontribusyon 
ni Ka Dindo, laluna sa gawaing mi- 
litar. Tampok dito ang pamumuno 
sa pagtatayo ng unang yunit ng 
hukbong bayan at pagbubukas ng 
unang mga sonang gerilya sa isla 
ng Samar. Maraming yunit ng BHB 
ang nasanay at naitayo, at mara- 
ming larangang gerilya ang nabuk- 
san sa pamumuno niya. Namuno si- 
ya sa maraming pagbreyktru at 
pagpapasigla sa mga taktikal na 
opensiba. Maraming kadre militar 
ang kanyang nabigyan ng pagsasa- 


nay at marami sa kanila ay naging 
mahusay sa gawaing militar. Kabi- 
lang sa mga ito ang mga kadre mi- 
litar mula sa Samar na ipinadala sa 
Leyte, Negros at Panay at nakatu- 
long nang malaki sa pagbreyktru sa 
matatagumpay na taktikal na 
opensiba sa mga islang iyon noong 
dekadang 1980. 

Sa maraming pagkakataon, ang 
paghanga sa kanya sa gawaing mi- 
litar ay nag-anyong alamat. Mara- 
ming kumalat na mga kwento hing- 
gil sa kanyang mga kahusayan at 
pagiging mapanlikha sa mga takti- 
ka sa labanan. Kaya rin nanganga- 
tog ang kaaway kapag naririnig 
ang kanyang pangalan. 

Mahaba-haba na ang panahong 
lumipas mula nang dukutin si Ka 
Dindo ng kaaway, subalit nananat- 
iling buhay ang mga tunay na ala- 
mat sa kanyang buhay at mga am- 
bag sa rebolusyon. 

Mataas ang pagpupugay na 
iginagawad ng Partido Komunista 
ng Pilipinas, ng Bagong Hukbong 
Bayan, ng buong rebolusyonaryong 
kilusan at ng mamamayang 
Pilipino kay Dindo at mga kasama 
niyang dinukot ng kaaway. 


Ilitaw si Kasamang Prudencio Calubid at lahat ng dinukot ng militar! 
Katarungan para kay Kasamang Prudencio Calubid at mga biktima ng pasistang estado! 
Parusahan ang mga pasistang kriminal sa likod ng mga pagdukot at pagpatay! 


Buong-siglang isulong ang digmang bayan! 
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino! 


ANG BAYAN Hunyo 26, 2010 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Espesyal na Isyu 
Hunyo 26, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Ilitaw sina Kasamang Prudencio 
Calubid at kanyang mga kasama 


Ang espesyal na isyung ito ay 
inilalabas ng Ang Bayan para guni- 
tain ang walang habas na pagdu- 
kot ng mga armadong pasista kina 
Prudencio “Ka Dindo” Calubid at 
kanyang mga kasamahan apat na 
taon na ang nakalilipas ngayong 
Hunyo 26. 

Nananatiling malaking panana- 
gutan ng papet na reaksyunaryong 
estado at hukbo nito ang pagdukot 
at pagtortyur kina Ka Dindo. Hang- 
ga't hindi nakakamit ang kataru- 
ngan sa kaso nila at sa marami 
pang katulad na kaso, patuloy 
itong sisingilin ng Partido Komunis- 
ta ng Pilipinas, buong rebolusyona- 
ryong kilusan at sambayanang Pili- 
pino. 

Pinararangalan ng PKP at bu- 
ong rebolusyonaryong kilusan ang 
katapatan at dedikasyon sa rebolu- 
syonaryong kilusan nina Ka Dindo 
at mga kasama niya, ang kanilang 
katatagan sa kabila ng matinding 
pagpapahirap sa kanila ng mga pa- 
sistang militar at katapangan sa 
harap ng banta ng kamatayan. 


kikibaka ni Kasamang Prudencio Calubid, isa sa mga kagawad ng 


Ka ng napakaraming rebolusyonaryo, huwaran ang buhay at pa- 


Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at pinuno ng Ba- 
gong Hukbong Bayan. Nakilala siya ng mga kasama at mamamayang wa- 
lang pag-iimbot at buong sigasig niyang pinaglingkuran sa iba't ibang 
lugar at saklaw ng kanyang rebolusyonaryong pagkilos sa iba't ibang pa- 
nahon bilang Ka Elliot, Ka Baki, Ka Papong, Ka Alex, Ka Rito at Ka Din- 


do. 

Ginugol niya ang kanyang pa- 
nahon at buhay sa rebolusyon. 
Animnapu't anim na taong gulang 
siya nang sila'y dukutin ng mga 
ahenteng militar. Maliban sa isang 
nakatakas, hindi pa sila natatagpu- 
an hanggang ngayon. 

Bandang alas-8 ng gabi noong 
Hunyo 26, 2006 nang si Prudencio 
Calubid at ang mga kasama niya ay 
harangin at dukutin ng mga pasis- 
tang militar sa Quirino Highway, sa 
bandang Sipocot, Camarines Sur. 
Kasama niya ang kanyang asawa na 
si Celina “Ka Jo” Palma, ang isa pa 
nilang kamag-anak na si Gloria So- 
co, at ang kanyang mga kasamahan 
sa gawain na sina Ariel “Ka Adz” 
Beloy at Antonio “Ka Goyong” Lac- 


no. Limang sasakyan ang sumunod, 
humarang at umipit sa kanila. 

Tinutukan ng mga baril, pina- 
putukan at pilit pinababa sa sasak- 
yan sina Ka Dindo. Pinaghiwa-hi- 
walay sila at pinosasan. Piniringan 
sila, ginapos ang kanilang mga paa 
at isinakay sa mga nakaharang na 
sasakyan. Tinabunan sila ng lona 
habang lulan ng sasakyan. Sa sa- 
sakyan pa lamang ay sinimulan na 
silang pahirapan. Magkasama sina 
Ka Dindo at Ka Goyong sa isang sa- 
sakyan habang ang tatlo pa ay is- 
inakay sa iba. 

Iyon na ang huling pagkikita 
nilang mag-asawa. 

Aktibong kasapi ng Partido si 
Celine “Ka Jo” Palma, asawa ni Ka 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


